Commission ' 
ontar es 
droits de la personne 


RACIAL HARASSMENT 


Your RIGHTS & RESPONSIBILITIES 


WHAT DOES “RACIAL 
HARASSMENT” MEAN? 


“Racial harassment” means that someone 
is bothering you, threatening you or 
treating you unfairly because of your: 


* race 
* colour 
* ancestry 


Racial harassment may also be connected 
to where you were born, where you lived 
before moving to Ontario, your religious 
belief, your ethnic background, citizenship, 
or even your language. 


It is against the law for anyone to harass 
you, insult you, or treat you unfairly for any 
of these reasons. 


The Ontario Human Rights Code (the 
“Code”) protects you from racial 
harassment or discrimination. Your rights 
are protected where you work, live, or get 
a service. These services include places 
such as apartments, restaurants, hotels, 
hospitals and schools. The Code also 
protects you from discrimination when you 
sign a contract or join a union, trade or 
vocational association. 


WHEN IS IT HARASSMENT? 


Racial harassment can happen when 
someone: 


makes racial slurs or jokes 

ridicules or insults you because of 
your racial identity 

puts up cartoons or pictures that 
degrade persons of a particular racial 
group 

calls you names because of your 
race, colour, citizenship, place of 
origin, ancestry, ethnic background 
or creed 


These kinds of behaviour are wrong even 
when they are not directed towards you, 
because they hurt people and make them 
feel uncomfortable. They can make living 
and working together very difficult. 


Racial harassment can have a bad effect 
on, or “poison”, the places where you live, 
work or receive services. Even if the 
harassment is not directed at you, it can 
still poison the environment for you and 
others. 


How do you know if the environment is 
poisoned? One way is to look at the effect 
of negative comments or actions. For 
instance, if certain racial slurs or actions 
make you or others feel uncomfortable in 
the workplace or fearful of returning to 
work, this could indicate that the work 
environment is poisoned. 


WHAT CAN | DO? 


If you feel you have been harassed, you 
could try to tell that person to stop. 


The person who is harassing you could 
be: 


* your employer or co-worker 

* a janitor, building manager or 
building owner 

* your teacher 

* a person living in your building 


If it happens at work, you can speak to the 
person’s boss or tell your union 
representative. If it happens in your 
building, you can notify your landlord. 


IS IT MY RESPONSIBILITY 
TO MAKE IT STOP? 


Although you can try to make the 
harassment stop, it is not your 
responsibility alone. You might feel that 
saying or doing something might put you, 
your job, or your housing at risk. If this is 
the case, go to someone else in authority. 


In Ontario, employers, contractors, 
professional associations, unions, and 
people who provide rental housing 
accommodation and other services, have 
the responsibility to make sure that racial 
harassment does not occur on their 
property, in their workplace, or in their 
facilities. 


RACIAL HARASSMENT CAN 
LEAD TO VIOLENCE 


Silence or doing nothing will not typically 
make racial harassment go away and 
sometimes such behaviour can lead to 
violence. If you feel uncomfortable or 
threatened, speak to a person in authority 
about it (a supervisor, the owner of the 
store, etc.). You can contact the Ontario 
Human Rights Commission to make a 
complaint. Where harassing behaviour 
makes you feel like you’re in danger or 
leads to violence, you should call the police. 


FOR MORE INFORMATION 


The Commission has prepared a policy 
document called Policy on Racial Slurs 
and Harassment and Racial Jokes, which 
is available on our Web site. 


For more information about the Ontario 
Human Rights Commission or this 
brochure, please visit our Web site at 
www.ohrc.on.ca, or call in confidence 
during regular office hours from Monday to 
Friday. 


Toll free 1-800-387-9080 
RIM (416) 314-6526 


Also available in French, Punjabi, Spanish, 
Tagalog and Urdu. 
© 2003, Government of Ontario 
ISBN: 0-7794-4376-4 03/03 5M 


igh 


Commission 


Government 
Publications 


ts  ontarienne des 


droits de la personne 


PANLILIGALIG NG LAHI 
IYONG KARAPATAN AT 
PANANAGUTAN 


ANO ANG IBIG SABIHIN NG 
"PANLILIGALIG NG LAHI"? 


Ang ibig sabihin ng "Panliligalig ng lahi" ay isang 
taong ginugulo ka, tinatakot ka or tinatrato ka ng 
hindi patas dahil sa iyong: 


+ Lahi 
* Kulay 
+ Ninuno 


Panliligalig ng lahi ay maaring may kaugnayan sa 
lupa na iyong sinilangan, lugar na pinanggalingan 
bago lumipat sa Ontario, iyong pinaniniwalaang 
relihiyon, iyong etikang pinagmulan, 
pagkamamamayan, o kahit na ang iyong salita. 


Labag sa batas ang kahit na sino lumigalig sa iyo, 
alipustain ka, o tratuhin kang hindi patas kahit sa 
anumang dahilan. 


Ang Alituntunin ng Karapatan ng Tao sa Ontario ay 
pinangangalagaan ka sa panlahing pangliligalig o 
pagkikiling. Ang iyong karapatan ay pangangalagaan 
ng iyong pinagtatrabahuhan, tirahan, o kunan ng 
serbisyo. Itong mga serbisyo ay kasama ang mga 
apartment, restauran, otel, hospital at paaralan. Ang 
alituntunin ay pangangalagaan ka rin sa pagkikiling 
kung ikaw ay pumirma sa kontrata o sumapi sa 
samahan, kalakalan o bokasyonal kapisanan. 


KAILAN ITO PANLILIGALIG? 


Panliligalig ng lahi ay maaring maganap kung ang 
isang tao ay: 


* gumawa ng pasaring o biro panlahi 

* pagtawanan o hamakin ka dahil sa iyong 
lahing pagkakakilanlan 

* maglagay ng karikatura o larawan na 
nakakababa ng pagkatao ng isang grupo ng 
lahi 


+ tawagin ka ng mga pangalan dahil sa iyong 
lahi, kulay, pagkamamamayan, lugar 
napinagmulan, ninuno, etikang pinagmulan 
o pananampalataya 


Ang mga ganitong uri ng pag-uugali ay mali 
kahit na hindi tumutukoy sa iyo, dahil 
nakasasakit sila ng tao at ginagawa nilang hindi 
komportable. Ginagawa nilang mahirap ang 
pamumuhay at pagtatrabaho. 


Panliligalig ng lahi ay may masamang epekto, o 
"lason", sa lugar na tinitiran, trabaho o tanggapan 
ng serbisyo. Kahit na ang panliligalig ay hindi 
nakatukoy sa iyo, ito ay nakakalason ng 
kapaligiran mo at ng iba. 


Paano mong malalaman kung ang kapaligiran ay 
nalason? Isang paraan ay tingnan mo ang 
epekto ng negativo o kontrang puna o pagkilos. 
Halimbawa, kung may panglahing panunuya o 
pagkilos ay ginagawa ka o ang iba na hindi 
komportableng pakiramdam sa lugar na 
pinagtatrabahuhan o natatakot na bumalik sa 
trabaho, ito ay napapahiwatig na ang kapaligiran 
ng trabaho ay nalason. 


ANO ANG AKING 
MAGAGAWA? 


Kung nararamdaman mong ikaw ay naliligalig, 
maaari mong sabihin sa tao na tumigil. 


Ang taong lumiligalig sa iyo ay maaaring: 


* iyong pinaglilingkuran o kamamanggawa 

+ diyanitor, tagapapangasiwang gusali o 
may-ari ng gusali 

* iyong guro 

+ taong nakatira sa gusali 


Kung ito ay nangyari sa trabaho, ikaw ay maaring 
magsalita sa tagapamahala o sabihin mo sa 
tagapamahala ng unyon. Kung ito ay nangyari sa 
inyong gusali, maaari mong paalam sa 
tagapangasiwa. 


ITO BA AY AKING 
PANANAGUTAN PARA ITO 
AY MATIGIL? 


Maaari mong subukang itigil ang panliligalig, pero 
hindi mo pananagutang mag-isa. Baka madama mo 
na ang pagsasalita o paggawa ng isang bagay ay 
maaaring malagay ka , ang iyong trabaho, o iyong 
tinitirahan ay malagay sa panganib. Kung ito ang 
iyong katayuan, pumunta ka sa isang taong may 
autoridad. 


Sa Ontario, pinaglilingkuran, kontratista, 
samahan ng mga propesyanal, unyon, at mga 
taong nagpapaupa ng bahay at iba pang 
serbisyo, may pananagutan na dapat tiyakin na 
ang panliligalig ng lahi ay hindi maganap sa 
kanilang pag-aari, sa kanilang trabahuhan, o 
kanilang pasilidad. 


PANLILIGALIG NG LAHI AY 
MAAARING MATUNGO SA 
DAHAS 


Pananahimik o walang gawin ay hindi magagawa na 
ang panliligalig ng lahi ay mawala na lamang at 
minsan ang ganitong pag-uugali ay maaaring 
matungo sa dahas. Kung ikaw ay hindi 
komportable o natatakot, kumausap ng taong 
may autoridad tungkol dito (superbisor, may-ari 
ng tindahan, at iba pa). Maaaring mong ipaalam 
sa Ontario Komisyon sa Karapatan ng Tao 
upang magbigay ng reklamo. Kung saan ang 
paniiligalig na pag-uugali ay nadama mong 
mapanganib o maaaring mapunta sa dahas, 
kailangan kang tumawag ng pulis. 


SA KARAGDAGANG 
KAALAMAN 


Ang Komisyon ay naghanda ng kasulatang 
patakaran na tinatawag na Patakaran sa 
Pasaring sa Lahi at Panliligalig at Panlahing 
mga Biro, na makukuha sa web site. 


Sa karagdagang kaalaman tungkol sa Onatrio 
Komisyon sa Karapatan ng Tao o itong brosyur, 
maaari lang na pumunta sa web site sa 
www.ohrc.on.ca , o tumawag na may tiwala o 
kompiyansa ng regular na oras ng opisina mula 
Lunes hanggang Biyernes. 


Ontario Human Rights Commission 
Libreng Tawag: 1-800-387-9080 

TTY: (416) 314-6526 

Web site: www.ohrc.on.ca 


COSTI Immigrant Services 
Tel: (416) 658-1600 
Web site: www.costi.org 


Council of Agencies Serving South Asians 
Tel: (416) 979-8611 
Web site: www.cassa.on.ca 


Also available in English, French, Punjabi, Spanish and Urdu. 
© 2003, Government of Ontario 
ISBN: 0-7794-4376-4 03/03 5M 
Tagalog 


“Itong pagsasalin sa ibang wika ay ibinigay na serbisyo upang 
tulungan kang maintindihan ang Alituntunin ng Karapatan ng Tao sa 
Ontario. Lahat ng serbisyo ng Ontario Komisyon sa Karapatan ng 
Tao ay inihatid alinman sa Ingles o Pransés. Kahit na ang 
Pagpapaharap ng kasulatan sa Komisyon ay kailangang gawin 
maski sa Ingles o Pransés. Kung gusto mo, maaari kang magsama 
ng kahit na sinong magpapaliwag sa iyo — kaibigan o ka miyembro 
ng pamilya. Ang ibang pagkomunidad na ahensiya ay nagbibigay ng 
serbisyo ng pagsasalin sa ibang wika o pagpapaliwanag. Ang 
Komisyon ay maaaring magbigay sa iyo ng listahan ng mga 
ahensiya, kung gusto mo. Kung hindi ko nakahanap ng angkop na 
tagasalin o tagapaliwanag, ang Komisyon ay tutulungan kang 
makahanap ng propesyonal na tagasalin”. 


